anu'Ímnnm. 

Mánaðarrit til stuðnings Jcirlcju og Jcristindómi íslcndinga. 
gefið út af Jiinu ev. lút. lcir/cjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓN BJAUNASON. 

15. árg. WINNIPEG, FEBRÚAR 1901. Nr. 12. 

I föstu-inn gan g. 

Sálmr eftir séra Valdemar Briem út af orðunum: ,,Þegar þeir höfðu 
lofsönginn sungið, fóru þeir til 01íufjallsins“ (Matt. 26, 30). 

(Lag: Eg heyrdi Jesú himneskt orð.) 

1. þei, þei, eg fagran heyri hljóm, 
ó, hlusta, sál mín nú ; 

svo dýröar-skæran unaðs óm 
fyrr aldrei heyrðir þú. 

2. Hver syngr þannig sœtt og blítt, 
á sálar strengi knýr? 

Hver lofar guð svo ljúft og þýtt ? 
það lausnarinn er dýr. 

3. Ó, jörð og himinn, hlusta nú 
á hljóminn skæra þann. 

En hvernig getr þagað þú, 
er þannig syngr hann ? 

4. Já, syng þú himinn, syng þú jörð, 
er syngr drottinn þinn. 

þér menn og englar, öll guðs hjörð 
tak undir lofsönginn. 

5 - A drottins hlusta svanasöng 
og syng þú undir með. 






194 


í sorgum lífs og sárri J?röng 
viö sönginn hans þig gleö. 

6. Hann syngr guði sigrhrós, 
þótt sjái fyrir stríö ; 

hann syngr dýrt um dýrðarljós, 
þótt dimmi’ aö nætrtíð. 

7. Hann syngr blítt um sælu' og ró, 
þótt sjái búna kvöl; 

hann syngr hýrt um friö og fró, 
þótt finni’ í hjarta böl. 

8. Hann syngr ljúft um líkn og náö, 
þótt liggi fyrir þraut; 

hann syngr glatt um lífsins láð, 
þótt leggi’ á dauöans braut. 

9. Ó, maðr, jafnan mundu það, 
hvað mjög þér ólíkt fer. 

Hvað lítið sem þér amar að, 
þú óspart barmar þér. 

10. Ef eitthvað lítið út af ber 
um einhvern stundarhag, 
þá kvarta þú og kveina fer 
og kveðr sorgarlag. 

11. þótt leiðin finnist löng og ströng, 
ei lát það á þig fá; 

tak undir drottins sigrsöng, 
og sorgin dvínar þá. — 

12. Um Jesú pínu syng J?ú sœtt, 
viðjsárin hans J?ig gleð ; 
þá[jverðr allt þitt angr bœtt 
ogjeinnig dauðinn með. 


Lát drottnin&-arinnar. 

Svo sem kunnugt er andaðist Victoría drottning á Eng- 
iandi 22. f. mán. Óteljandi opinberar guðsþjónustur voru 



19 $ 


haldnar í kristnum kirkjum víösvegar um brezka ríkiö og enn 
miklu víöar út af þeim atburöi dagana næstu á eftir, einkum 
þó sunnudaginn næsta, sem eftir fornu kirkjulegu tímatali var 
þriðji sunnudagr eftir þrettánda. Hiö fastákveðna guðspjall 
j?ess dags hjá oss er Matt. 8, i—13. Við kvöldguðsþjónust- 
una í Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg þann dag lagði prestr 
safnaðarins (ritstj. ,,Sam. “) út af síðara parti þess guðspjalls, 
sögunni um hundraðshöfðingjann í Kapernaum, og talaði um 
stríðin og sjúkdómana, þær tvær hræðilegu böltegundir, eink- 
um þó hina fyrr nefndu. Vikið var þar sérstaklega að hinum 
hörmulega ófriði þessara síðustu tíma milli Breta og Búa í 
Suðr-Afríku. Minnt sömuleiöis á það, hve sárt nútíðarkyn- 
slóðin í öllum menntalöndum heimsins fyndi til út af þeim 
ófögnuði og hve sterk væri nú orðin þrá almennings eftir því, 
að alþjóðafriðr kœmist á. En seinasti kafli rœðunnar var á 
þessa leið : 

,,Eg leyfi mér nú að setja í samband við þetta mál endr- 
minninguna um Hennar Hátign Victoríu drottning, yfirstjórn- 
anda hins víðlenda brezka ríkis, sem hinn almáttugi konungr 
himins og jarðar, herra lífsins og dauðans, hefir nú nýkallað 
burt til sín inn í eilífðina. það þarf naumast að skora á neinn 
að bera lotning fyrir nafni hennar látinnar og hafa minning 
hennar í heiðri ; því hinar ljómandi lífseinkunnir hennar sem 
konu, móður og stjórnara eru af öllum viðrkenndar. En á 
eitt vil eg sérstaklega minnast. Hún hafði á sinni löngu og 
göfugu stjórnartíð ákaflega þunga byrði að bera. Ekki að 
eins sína persónulegu byrði eins og allir aðrir, heldr líka alveg 
framúrskarandi annarlega byrði. Skyldubyrði og syndabyrði 
jijóðarinnar, sem hún heyröi til, og hins mikla ríkis, sem 
hún stýrði. þegar hún nærri því barn að aldri settist í 
drottningar-hásætið, þá lagði hún sig í drottins nafni undir 
þessa voðalega miklu annarlegu byrði. Hver einasti maðr, 
sem settr er yfir aðra, fær um ieið og hann tekr við embætti 
sínu syndabyrði allra þeirra manna að meira eða minna leyti 
yfir sig. Guð sjálfr leggr slíka annarlega byrði á hvern ein- 
stakan slíkan mann. Og nauðugir viljugir verða þeir að bera 
hana með sinni eigin. Og því samvizkusamari sem þeir eru, 



196 


því meiri þá aö sjálfsögðu sársauki lífs þeirra. Allir stjórn- 
endr landanna og ríkjanna eru fyrir þessa sök kallaðir til aö 
vera drottinlegir píslarvottar. Hin framliðna góða drottning 
var slíkr píslarvottr svo lengi sem drottinn lét hana sitja í 
hinu jarðneska hásæti. Einn þáttrinn í því píslarvætti, og 
ekki hinn minnsti, var vissulega út af stríðinu raunalega, sem 
Bretar hafa átt í síðan í hitt hið fyrra og allir eru nú um að 
hugsa með svo mikilli hluttekningarsemi og sársauka. Eng- 
inn hefir víst fundið sárara til út af því en hún, hin góða 
drottning. Og sárast* að fá það mótlætis-slag yfir sig í svo 
hárri elli. Öll stríð eru að einhverju leyti syndahegning frá 
guði. þetta þá líka. Og vafalaust þá ekki að eins hegning 
fyrir syndir Búa, heldr líka fyrir syndir brezku þjóðarinnar. 
Og syndahegningin þeim megin hlaut stórvægilega að lenda á 
henni, sem var yfirstjórnari þessa ríkis. Meðfram—og það 
jaínvel einna helzt—ætti þá þakklæti vort til drottningarinnar 
látinnar, og þakklæti allra, sem verið hafa þegnar hennar, 
vissulega að vera út af því, að hún í hásætinu bar, að því er 
stjórnmálin snerti, syndir síns eigin fólks, og bar þær svo vel 
sökum þess hún var svo vel kristin. “ 

,,Og er vér svo hugsum um hinn göfuga son hennar, sem 
nú hefir tekið við konungdóminum undir nafninu Edward 
hinn sjöundi, þá ættum vér líka að muna eftir hinni miklu 
annarlegu byrði þjóðar hans og ríkis, sem guð hefir lagt á 
herðar hans um leið og hann settist í hásætið,og biðja guð um 
að veita honum náð til þess að bera þá byrði til enda þegnum 
hans til blessunar og honum sjálfum til sáluhjálpar í Jesú 
nafni. ‘ ‘ 

Sú tegund hinnar vísindalegu biblíufrœði, sem nefnd er 
„hærri kritík“, stefnir að því að rannsaka efni hinna helgu 
rita í þeim sérstaka tilgangi að leita þar eftir sönnunum fyrir 
því, á hvaða tíma rit þau hafi upphaflega verið í letr fœrð, 
hverjir sé höfundar þeirra og hvernig þau að öðru leyti sé til 
orðin. þessi frœðigrein er svo nefnd til þess að aðgreina 
hana frá hinni ,,lægri kritík‘‘, sem er að eiga við rannsókn 
biblíu-handritanna, er geymzt hafa frá fornöld, — ber þau 



197 


saman hvert við annaS, leitast við aS ákveSa aldr þeirra og 
hiS mismunanda verSmæti þeirra, til þess svo, eftir því sem 
kostr er á, aS komast að því, hvernig frumtextinn hafi veriS. 
þessi rannsókn þarf aS ganga á undan efnisrannsókninni ; hún 
liggr aS því leyti lægra. MeS tilliti til þessa er talaS um 
lægri og hœrri ,,kritík“. þessi tvennskonar rannsókn kemr 
til greina ekki aS eins þá er um biblíuna er aS rœSa, heldr og 
alveg eins aS því, er snertir öll fornaldarrit, t.a. m. Grikkja og 
Rómverja, hinna íslenzku forfeSra vorra o.s.frv.— í staS 
gríska orSsins ,,kritík“ vildi víst sumir málfróSir landar vorir 
aS haft væri ,,gagnrýni“ eSa ,,greind“ eSa einhver annar ný- 
gjörvingr íslenzkr. En allt slíkt er óhafanda og verSr oft aS 
hlœgilegri heimsku hjá þeim, sem eru aS myndast viS aS hafa 
þaS eftir í rœSu eSa riti. Flest nýju orSin, sem veriS er aS 
smíSa af íslendingum á þessari tíS, eru mjög ósmekkvís og 
meS öllu óþörf, og miklu óskiljanlegri almennum lesendum en 
útlendu orSin, sem þau eiga aS tákna. Hin mikla nýyrða- 
tilhneiging hjá íslendingum á þessari tíS er orSin aS sjúkdómi, 
bókmenntalegri plágu. Menn létu ekki svona á gullöld þjóS- 
ar vorrar, þá er hin ágætustu íslenzku fornrit urSu til. ASrir 
eins rithöfundar og Snorri Sturluson hikuSu sér ekki viS aS 
taka útlend orS inn í tungumál vort, þegar ekki voru þar fyrir 
orS, sem táknuSu hiS sama. Ef þessi nýyrSa-sýki heldr áfram 
hjá oss, þá má búast viS aS fariS verSi aS rýma öSrum eins 
orSum út úr íslenzku eins og kirkja, biblía, penni, pappír, 
kaffi, sykr, te, sem vitanlega öll eru óíslenzk aS uppruna. 


Biblíufrœðin nýja. 

EEtir séra Bjöbn B. Jónsson. 

I. SÖGULEGT YFIRLIT. 

(Áframhald). 

Hin ,,hærri kritík' 1 gamla testamentisins, sem nú sein 
stendr ber miklu meira á en nýja testamentis ,,kritíkinni“, á 
rót sína aSallega aS rekja til þriggja frœSimanna. Fyrstr 
þeirra er Richard Simon (1638—1712), rómversk-katólskr rit- 



höfundr, sem kom fram meö nýjar skoðanir á gamla 
testamentinu, einkum Mósesbókunum. Annar var Jóhann 
Semler (d. 1791), sem þótt hann væri trúaðr og góSr maðr, 
leitaðist of-mjög við að samríma biblíuna hinum margvíslegu 
vísindalegu tilgátum j?eirrar tíðar og varð því í raun og veru 
faðir þýzku skynsemistrúarinnar. Hinn þriðji ]?essara manna 
var J. G. Eichhorn (d. 1827), sem sökum bókar sinnar, Sögu- 
legar skýringar á biblíunni , hefir stundum verið kallaðr faðir 
,,hærri kritíkarinnar“, Af þessum mönnum tóku þeir við 
Gesenius (d. 1842) og Ewald (d. 1875). Meðal þeirra, sem 
síðan hafa haldið áfram hinum niðrrífandi rannsóknum mætti 
einkum nefna Vatke, Graf, Kuehnen, Wellhausen, Hetzig, 
Lagarde, Dillmann, Diestel, Merx, Stade, Siegfried, Kautzch, 
o. fl. á þýzkalandi; W. Robertson Smith, Cheyne, Driver o. 
fl. á Bretlandi; og dr. Briggs hér í Ameríku. 

þessi stefna hefir viljað umskapa allar skoðanir manna á 
Mósesbókunum og Jósúabók, að því er höfunda og samsetning 
þeirra snertir, Esajasar spádómsbók, einkum að því er seinni 
partinn snertir (40.—66. kap.), spádómsbók Daníels, sálmum 
Davíðs og ritum Salómons. Og lang-flestar bœkr gamla 
testamentisins hafa veriö að einhverju eða öllu leyti vefengd- 
ar. Breytingum þessum hafa og verið önnur nýmæli sam- 
fara, sem eðlileg afleiðing þessarar nýju skoðunar. Nýmælin 
eru einkum fólgin í neitan á innblástrskenningunni eins og 
hún er kennd í játningarritum kirkjunnar, og, það sem ískyggi- 
legast er, neitan á því, að sjálfr frelsarinn hafi verið þeim 
hœfileikum gœddr, að geta dœmt um gildi gamla testamentis- 
ins svo að óyggjanda sé. petta síðar nefnda nýmæli var nauð- 
synlegt, því ómögulegt var að mótmæla því, að Kristr hafi 
haft hina ,,gömlu“, ,,óvísindalegu“ skoðan á bókum gamla 
testamentisins. Talsmaðr ,,biblíurannsóknanna nýju“ á ís- 
landi, séra Jón Helgason, hefir líka borið upp bæði þessi 
nýmæli. 

,,Rannsóknirnar nýju“ hafa aðallega gengið út á að 
sundrliða texta biblíuritanna. ,,Vísindamennirnir“,sem þeim 
fylgja fram, hafa komizt að þeirri niðrstöðu, að hitt og þetta 
orðatiltoekið tilheyri hinum og þessum stað og tíma, Oft á 



199 


máliö aS bera þaö með sér, aö sumar bœkraar sé skráðar á 
fleiri tímabilum, sinn kaflinn á hverri öld, ef til vill, og sinn 
af hverjum manni. í ööru lagi byggja þeir á því, aö vissum 
tímabilum tilheyri sérstök löggjöf og siðvenja þjóðarinnar, og 
hafa þeir nákvæmlega fellt saman tímabilin og siövenjurnar 
og dregiö svo ályktanir sínar út af þeim getgátum. Á þann 
hátt hafa þeir t.d. komizt að þeirri niðrstööu, að spádómarnir 
sé eldri en lögmálið og sálmarnir yngri en hvorttveggja. þeir 
segja jafnvel, að ekkert af gamla testamentinu hafi verið til 
fyrir daga þeirra spámannanna Hóseasar, Amosar og Esajas- 
ar og samtíðarmanna þeirra á áttundu öld fyrir Krist. 

Eg hefi sagt hér að framan, að þessi byltinga-alda nútíð- 
ar-hugsunarháttarins og rannsókna-tilhneiging hafi náð til 
annarra frœðigreina auk guðfrœðinnar, t. d. bókmenntanna. 
Eg ætla að leyfa mér að nefna tvö dœmi þess, hvernig þessi 
sami andi og aðferð hafa komið fram f bókmenntalegum 
rannsóknum. 

Bókstaflega sama aðferð og aðferð biblíurannsóknanna 
hefir verið viöhöfð til að sanna það, að tvö grísku skáldverkin 
miklu, Ilíonskviöa og Odysseifskviða,sé ekki samin af Hómer, 
eins og heimrinn hefir trúað um allar þessar aldir, heldr hafi 
þau upprunalega verið mörg sérstök þjóðkvæði, sem síðar hafi 
verið safnað í eina heild af mönnum, er uppi voru löngu 
seinna, og hafi þeir hver um sig aukið þau og bœtt. Kenning 
þessi er að mestu leyti byggð á málfrœðislegri rannsókn og 
líkum, mjög svipuðum þeim, sem „rannsóknarmennirnir 
nýju“ byggja á staðhœfingar sínar biblíunni viðvíkjandi. 
þeir tóku listaverk Hómers sundr lið fyrir lið, settu svo sam- 
an aftr. En sjá! þá voru orðnar til margar bœkr eftir marga 
höfunda, en Hómer horfinn — alveg eins og Móses. 

Fremstr foringi í flokki þessum var Wolf. Formáli hans 
(Prolegomena) við Iliónskviðu (saminn 1795) er enn þá merk- 
asta ritgjörðin, sem ,,hærri kritík“ Hómers-ljóðanna hefir 
fram leitt. En síðan á dögum Wolfs hefir margt breytzt í 
fornfrœðinni; heill kapítuli, er týndr var úr mannkynssögunni, 
hefir fundizt. Aðal-ástœða Wolfs er fallin, sú, að Hómer 
hafi ekki getað kunnað að skrifa. það er nú sannað, að 



200 


Hómer lýsir verulegu, en lengi vel óþekktu menningarstigi 
mannkynsins, sem nú fyrst skilst að nokkru fyrir fornleifa- 
rannsóknirnar við Mykenai, Tiryns, Orchomenos og Amyklai. 
Og svo hefir Hómers , ,hærri kritfkin ‘ ‘ nærri algjörlega fallið 
um koll og gleymzt. 

Hitt dœmið upp á þá ,,hærri kritík‘‘ bókmenntanna, sem 
í eðli sínu líkist „biblíurannsóknunum nýju“, er tilraun sú, er 
Ignatius Donnelly gjörði í bóksinni The Great C^yptogram og 
áréttaði með fyrirlestrum sínum í tveimr heimsálfum, til að 
sanna, að aldrei hafi verið til skáldið Shakespeare, en að leik- 
ritin heimsfrægu, sem við hann eru kennd, sé eftir Francis 
Bacon. 

það er að sjá, að Bacon hafi átt eina mjög algenga minn- 
isbók, og er hún nú geymd í British Museum. I þessa bók 
hafði hann skrifað 1,655 smágreinir. Mörg orðatiltceki og 
spakmæli þessara greina eru ekki ólík sumum orðatiltœkjum 
og spakmælum Shakespeares. Frú Pott hefir fundið 4,402 
orðatiltœki í þessari vasabók Bacons, sem að ,,meira og minna 
leyti“ eru eins og hjá leikritaskáldinu mikla. þannig eru t. 
d. í einni málsgrein í Romeo og Jaliet tvö einkennileg orð, 
sem líka finnast í vasabók Bacons. Annað er orðatiltœkið 
,,golden sleep“, en hitt er nýja orðið ,,uproused“. Og svo 
segir postuli þessara hærri vísinda : ,,Fyrir þann, sem þekkir 
lögmál tilviljananna, eru þessar , tilviljanir ‘ nærri því jafn- 
gildar reikningsfrœðislegum sönnunnm “! Og svo var álykt- 
að, að Shakespeare hafi aldrei skrifað staf. Fyrir einum tíu 
árum gekk svo sem ekki lítið á bæði hér í Ameríku og á Eng- 
landi yfir þessum nýju bókmennta-vísindum. Jafnvel John 
Bright aðhylltist hina nýju skoðan. En síðan hefir,,rann- 
sókn“ þessi verið hlegin í hel og er nú eigi talin meira virði 
en sumar samkynja getgátur „biblíurannsóknanna nýju“. 

því er ekki að neita, að nýja biblíufrœðin, kritíkin, sem 
viljað hefir rífa sundr alla biblíuna, náði rnikilli útbreiðslu, og 
margir álitu víst um tíma, að hún ætlaði að verða ofan á. En 
nú er að verða breyting á þessu bæði á þýzkalandi, Englandi 
og f Ameríku. Nú er svö komið í öllum þessum löndum, að 
það er fremr orðið um vörn en sókn að roeða af hálfu ,,van- 



trúar-vísindanna-,,V(sindamenn“, hinum engu síöri, hafa 
þessi síöustu ár hafiö stríð á hendr ,,rannsóknunum“. þarf 
eigi annað en benda á starf þeirra Zahns, Rupprechts og rit- 
höfundanna í tímaritinu Beweis des Glaubens á þýzkalandi; 
Cave’s, Douglas’, Ellicott’s, Girdlestone’s, Leathe’s, Sayce’s 
og Lias á Bretlandi; og þeirra Green’s, Biesell’s og Bartlett's 
hér í landi. 

í Vestrheimi hafa helztu talsmenn nýju ,,vísindanna“ 
veriö þeir prófessorarnir Briggs, Smith, McGiffert og Mitchell. 
þeim mönnum, sem fylgt hafa meö í kirkjusögu landsins, er 
ekki ókunnugt um, hvernig hinir sérstöku kirkjuflokkar, sem 
hver þessara manna um sig tilheyrði, tóku nýmælum þeirra. 
Kenningar þeirra voru á kirkjuþingum dœmdar háskalegar og 
ókirkjulegar, og enginn kirkjuflokkr, sem telr sig til ,,orþo- 
doxu“ kirkjunnar, hefir viðrkennt þessar nýju skoöanir. Aftr 
á móti hafa Únítaiar og Úníversalistar tekiö viö þeim báöum 
höndum, og þangað hverfa þeir æ fleiri, sem hallast hafa aö 
nýju kenningunum, þótt þeir fæstir í fyrstu hafi gjört sér grein 
fyrir því, að þangað myndi leiðin liggja. Enginn neitar því, 
að hin ,,hærri kritík“ hafi náð tangarhaldi á sumum skólum 
landsins, en hún hefir ekki náð til kirkjuskólanna. Kirkjan 
hefir hafnað henni. Aðal-hœli ,,rannsóknar-vísindanna“ er 
háskólinn í Chicago, sem auðmaðrinn Rockefeller, olíu-kon- 
ungrinn mikli, stofnaði og styðr, en dr. Harper stýrir. Skóli 
þessi er annars frægastr fyrir milíónir Rockefellers og fyrir 
hlœgilega framkomu sumra kennara sinna, eins og það, þegar 
einn þeirra var hér á dögunum að sanna það ,,vísindalega“, 
að hr. Rockefeller með sína olíu væri jafn-mikill andans 
snillingr eins og Shakespeare! 

,,Hærri kritíkin“ hefir orðið algjörlega undir í Ameríku 
yfirleitt, og að því er snertir hina lútersku kirkju hér í landi, 
þá hefir ,,kritíkin“ hvergi nokkursstaðar komizt að. Lút- 
erska kirkjan í Bandaríkjunum á um þrjátíu prestaskóla, og 
í þeim öllum er fylgt fastlega ,,gömlu“ kenningunni um 
guðs orð. A College -skólunum ríkir auðvitað sama stefna ; 
og óhætt er að fullyrða, að fœrum vér íslendingar að taka 



202 


ástfóstri biblíu-vísindin nýju, fengjum vér með þau í kjölt- 
unni hvergi sæti í nokkrum lúterskum skóla þessa lands. 

Á þýzkalandi er nú komin á stað afar sterk hreyfing 
móti ,,hærri kritíkinni". })ar er byrjað hiö harðasta stríS 
milli kirkjulýðsins, presta og safnaSa, annars vegar, en guS- 
frœðinganna viS háskólana hins vegar. J)ar hagar nefnilega 
svo til, eins og annarsstaSar í NorSrálfunni, aS guSfrœSis- 
kennsluna hefir kirkjan ekki beinlínis meS hönduin, heldr 
ríkiS. GuSfrœSin er kennd við ríkisháskólana eins og hver 
önnur vísindagrein, læknisfrœði, lögfrœSi o.s. frv. Kemr þar 
fram eitt dœmi ógagns þess, sem kirkjan hefir af því, aS vera 
ríkinu áhangandi og undir stjórn veraldlega valdsins. Kirkj- 
an sjálf hefir ekkert vald, þar sem svo er ástatt, til að segja 
fyrir um trúarlærdómana og ráSa því, hverjir kenni guSfrœS- 
ina, og er aS því leyti varnarlaus gegn árásum á trúarjátning 
sína. Enda hefir vantrúin einatt átt athvarf og hœli við 
háskólana; trúin hefir verið gjörð að ambátt ,,vísindanna“ og 
orSiS stundum þegjandi aS lúta tilgátum og augnabliks œsing- 
um þeirra. Nú nokkurn undanfarinn tíma hefir hin ,,hærri 
kritík“ setiS í öndvegi viS háskólana á þýzkalandi og kennar- 
arnir þar virt vettugi trúrjátningar kirkjunnar, þegar eigiS 
hugboS þeirra hefir viljaS annað. þeir hafa hvað eftir annaS 
lýst yfir því, aS þeir væri algjörlega óháSir kirkjunni. Ein 
slík yfirlýsing kom út nú alveg nýlega af munni prófessors 
Kruegers, kennara í kirkjusögu \iS háskólann í Giessen. 
Hann kernst þannig aS orði : 

,,Eg játa þaS opinberlega, aS eg skoSa verk mitt sem 
háskólakennara ókirkjulegt. það er ókirkjulegt meðal ann- 
ars vegna þess, að þegar eg er að fást viS rannsóknir mínar, 
læt eg mér ekki detta í hug aS spyrja, hvort ályktanir mínar 
þóknast kirkjunni eSa ekki, eSa hvort hún skoSar velferð 
sinni hættu búna þeirra vegna.—Eg hefi jafnvel tilhneíging til 
að ganga lengra og segja, að eg skoði aðalverk háskólakenn- 
arans fólgið í því, sem í fyrstu hlýtr að hræSa kirkjuna. Vort 
eiginlega verk er að stofna sálum í voða. “ 

þessu til skýringar segir hann svo : 

,,Engin trúarskoSan getr verið algjörlega bindandi á öll- 



203 


um tímum, hvort sem hún er byggö á biblíunni eöa trúarjátn- 
ingunum. þaö er ætlunarverk guöfrœöiskennarans að trufla 
barnatrú nemendanna og leiða þá til efasemda ; og til eru 
þeir, sem á þessari hættulegu leið glatast. þess vegna er það 
ætlunarverk vort að stofna sálum í voða. “*) 

þessi algjöri aðskilnaðr háskólaguöfrœðinnar og kirkjunn- 
ar almennt hefir verið opinbert leyndarmál á þýzkalandi síðan 
deilurnar um postullegu trúarjátninguna hófust þar fyrir sex 
árum, þegar háskólaguðfrœðin ætlaði að neyða kirkjuna til að 
kasta burtu þeirri allsherjar trúarjátning kristninnar fyrir þá 
sök, að henni bæri ekki saman við hina nýju vísindalegu guð- 
frœði. Og nú loks hefir þetta leitt til öflugra samtaka meðal 
presta og leikmanna víðsvegar um þýzkaland gegn háskóla- 
ofdirfskunni. Afleiðing þessara samtaka er þegar orðin það, 
að stjórnin hefir verið neydd til að setja kennara, sem íhalds- 
stefnunni fylgja og kenna hin ,,gömlu“ frœði við nokkra há- 
skólana, t. d. í Bonn, Marburg og við Tybingen-skólann. 
Svo langt er aftrhvarfinu komiö. Eg hafði sagt, að breyting 
væri að verða á þýzkalatidi. Eg þykist nú hafa fundið þeim 
orðum mínum stað. 

Nú skal eg með fám orðum minnast á ástandið á Eng- 
landi. 

I September í haust hélt enska kirkjan fertugasta árs- 
þing sitt í New Castle-on-Tyne. Eitt aðal-umrœðuefni á 
þinginu var hin ,,hærri kritík“. Blaðiö London Times (frá 
25. Sept.) gefr útdrátt úr tveim rœðum, sem þar voru fluttar. 
Aðra þeirra flutti Jakob biskup, en hina prófessor Margoli- 
outh. Hinn síðar nefndi er einhver mesti Austrlanda-frœð- 
ingr, sem nú er uppi. Blaðið segir, að biskupinn ,,hafi viljað 
láta taka á móti tilgátum rannsóknanna með varkárni“, og 
segir, að allar umrœðurnar, þó einkum rœöa hins áðr nefnda 
prófessors, hafi ótvírœðlega lýst meiri íhaldsstefnu en menn 
hafi átt að venjast. 

Blaðið Saturday Review (29. Sept.) er augsýnilega sér- 
lega óánœgt yfir hugsunarhætti kirkjuþingsins og kemst þannig 


*) Þýttúr New York Independent, 



204 


aö oröi: ,,Frunitónn þingsins var aftrhvarf til fyrri stefnu. 
það kom bezt í ljós í umrœSunum um gamla testamentis 
rannsóknirnar. Fyrirlestr próf. Margoliouths, sem greinar- 
höfundrinn í Times segir aö hafi verið ,,framúrskaranda 
snilldarverk“, gekk út á að lýsa óförum nýju rannsóknanna 
og spáöi, aö sú stefna myndi algjörlega falla, enda sagði fyr- 
irlesarinn henni vægöarlaust stríð á hendr“. Svo lætr blaðið 
gremju sína í Ijósi og segir : ,, Andrúinsloft þess kirkjuþings, 

þar sem svona er tatað af sannfœring og við því tekið með 
ánœgju, hlýtr að vera meir en lítið skemmt. “ Heldr blaðið 
svo áfram að fárast yfir, hve veigalitlar hafi verið mótbárurn- 
ar gegn þessari aftrhv'arfsstefnu og hve lítinn byr þær hafi 
fengið.*) 

Á þessu þingi sátu merkustu menn ensku kirkjunnar. 
þykist eg með því að benda á þetta teikn tímans einnig hafa 
fœrt sönnur á það mál mitt, að aftrhvarf sé að verða á Eng- 
landi. 

í skandínavisku löndunum rís um þetta leyti rannsóknar- 
aldan sem hæst, er þar komin það skemr en í hinum stœrri og 
stórstígari löndum, að hún er víst ekki enn farin að hjaðna 
aftr. Við báða háskólana í Svíþjóð er guðfroeðin all-mikið 
sýrð af ,,kritíkinni“. Hjá hinu unga kennarakyni í Kristjaníu 
er hún sögð all-skœð. En hæst rís þó aldan vfst í Kaup- 
mannahöfn. En fyrir þetta má þó enginn draga þá ályktan, 
og enginn í alvöru láta sér um munn fara, að allr þorri krist- 
inna manna f þessum löndum sé fallinn frá gömlu kenning- 
unni um biblíuna. Slíkt verðr engan veginn sagt jafnvel um 
þá þjóðina, sem einna lengst er komin f fráfallinu. Séra Jóni 
Helgasyni varð hált á að tala svo ógætilega. Ritstjóri ,,Eim- 
reiðarinnar“, sem sjálfr augsýnilega aðhyllist þó skoðanir séra 
J. H., setr ofan í við hann fyrir staðhœfing í þá átt og segir : 
,,þar sem hann (séra J. H.) staðhœfir, ,að þessi nýja skoðan 
á ritningunni hafi öðlazt svo almenna viðrkenning í kirkj- 
unni, að meðal málsmetandi manna verði ekki fundinn einn 
einasti, er láti sér til hugar koma að verja hina gömlu inn- 


*) Þennan útdrátt úr blöðunum hefi eg eítir Literary Diyest, 



205 


blástrs-kenning eöa mæla lienm bót‘, þá viröist oss hann hafi 
stigið feti frainar en hann geti variö. Hér í Danmörk er aö 
minnsta kosti sá flokkr guðfrœðinga, sem heldr viö hina 
gömlu skoðan, fullt svo öflugr og líklega miklu öflugri en 
hinn. þar eru allir heimatrúboðs-klerkarnir og sumir aðrir 
líka. Og enginn mun geta annað en talið Vilhelm gamla 
Beck meðal málsmetandi presta ; en einmitt hann hefir opin- 
berlega veitt guðfrœðiskennurum háskólans hina svæsnustu 
ofanígjöf fyrir að þeir væri farnir að aðhyllast hina nýju skoð- 
an“.*) — það hafa fleiri hneykslast á óvarkárni séra J. H. 

Og svo er loks aldan runnin upp til íslands. Séra Jón 
Helgason hefir með áhuga miklum, en lítilli gætni, gjörzt þar 
talsmaðr nýju skoðunarinnar. En eg tel víst, að ómögulegt 
sé, að sú skoðan hafi enn þá rutt sér þar mikið til rúms, því 
allr þorri prestanna hefir lesið guðrfrœði sína við prestaskól- 
ann áðr en séra J. H. kom þangað með nýmæli sín. Og sá 
maðrinn, sem fram til fárra ára hafði mest og blessunarríkust 
áhrif á prestaskólann, séra Helgi heitinn Hálfdanarson lektor, 
var, að því er barnalærdómsbókin hans ber með sér, sálm- 
arnir hans og önnur ritverk, og samkvæmt því, sem nákunn- 
ugir skýra frá, mjög gagnstœðr þessari nýju biblíufrœði. Að 
honum hafi einmitt legið á hjarta að verja heilaga ritning 
gegn árásum nýju rannsóknanna, sem bæði vilja slaka til og 
taka af guðs orði, og að þetta hafi meðal annars einkennt 
starf hans, á það bendir þetta erindi í eftirmælunum eftir 
hann : 

,,Hann kristinn var. Hann kunni’ ei til að slaka 
við kreddur þær, er biblíuna rengja; 
af orði guðs hann ekkert vildi taka, 
og engin nýmœli við guðs orð tengja. 

Og sem hann kenndi, svo og lifði þessi 
sannkristinn bróðir. Guð hans minning blessi. “ 

„Kbl.‘‘ IV. 3. 

Enn sem komið er er ómögulegt að segja, hver áhrif , ,ný- 
mælin“ kunna að hafa á íslenzku kirkjuna. Samt þarf eng- 
inn að óttast, að þau verði ofan á um síðir. En þess vildi eg 

*) „Eimr.“ VI. ár, l,--2, liefti. 



20 6 


feginn óska, að prestaskólakennaiinn í Reykjavík, sem tekið 
hefir svo mikiu ástfóstri þessa nýju ókirkjulegu biblíu- 
frœöi, ekki yrði til þess, eins og þýzki guðfrœðiskennarinn 
segir um sig, ,,að stofna sálum' manna í voða“. 


Nokkur orð um ferminguna. 

Eftir séra N. Stbxngrím Þorláicsson. 

♦ 

,,Gæt þú lamba minna“, sagði drottinn vor Jesús Kristr 
við Símon Pétr. J)að voru Pétri ógleymanleg orð ; því hvern- 
ig átti hann að geta gleymt spurningunni tvíendrtekinni: 

,, Elskarðu mig?“ Hann fann þó til þeirrar spurningar. Og 
þá fann hann líka til þess, hvílíkt áhugamál það væri drottni 
hans, að ,,lambanna“ hans væri gætt. það boð las hann, 
lærði og mundi, við ljós þeirrar spurningar. Við Ijós þeirrar 
spurningar þurfa allir lærisveinar hans að lesa þessi sömu orð 
frelsarans. — Svo minni eg enn fremr á orð Jesú til lærisveina 
hans í sambandi við innsetning skírnarinnar, þessi orð: 
, ,Kennið*) þeim (hinum skírðu) að gæta alls þess, sem eg hefi 
boðið yðr“. Vitanlega talar nú frelsarinn á báðum stöðum 
einnig til kirkjunnar. Henni er falin á hendr gæzla ,,lamb- 
anna“. Við hana sagt : kenn þeim, sein skírðir eru, að gæta 
alls þess, sem eg hefi boðið yðr. Gáum að, hann segir 
ekki: kenn þeim það, heldr: kenn þeim að gœta þess, 
halda það, gjöra það. 

Nú, hvað á kirkjan svo að gjöra ? Getr henni staðið á 
sama, hvort ,, lömb “ frelsarans verði hirt eða vanhirt? Af- 
neitaði hún þá ekki trú sinni ? Afneitaði hún ekki kærleika 
sínum ? Og væri hún ekki um leið að taka lífið af sjálfri sér ? 

Vilji kirkjan sýna það, að hún sé lifandi kirkja, verðr 
hún að gæta ,,lambanna“. Og ef hún er lifandi og elskar 
drottin sinn, þá gjörir hún það að sjálfsögðu. Hún gjörir 
það af hlýðni við drottin sinn, vegna sinnar eigin framtíðar, 
og af hlýðni við það andans lögmál, það lífsins lögmál, sem 

*) Þetta er nákvsemavi pýðing gríska orðsins í Matt. 28, 20 en 
,,bjóðið“ í íslenzku biblíunni.—R itst. ,,Sam.“ 




207 


henni stjórnar. En á hvern hátt leitast hún svo við að full- 
nœgja ]?essu ? 

Eitt af meöulum kirkju vorrar til þess að fullnœgja meö 
þessu boöi drottins og þessu sínu eigin andans lögmáli, er 
fermingin. Gáum að því : fermingin er meöal, kirkjulegt 
meðal, en ekkert takmark, eins og sumir virðast halda. 

það er nauðsynlegt að gjöra sér vel grein fyrir því, hvað 
fermingin er, svo ekki sé annaðhvort gjört of mikið eða of 
lítið úr henni. Hún er ekki kristnan , í orðsins eiginlegu 
merking. það er ekki verið að gjöra heiðið barn að kristnu 
barni, eða barn, sem stendr fyrir utan kirkjuna, að lim kirk- 
junnar.—Fermingin er ekki heldr fullkomnan eða staðfest- 
ing á skírninni. Barnaskírnin sjálf er fullkomin skírn, eins og 
náttúrlega fœðing barnsins er fullkomin fœðing. það J?arf 
ekkert að gjöra, né heldr er unnt að gjöra neitt, til þess að 
gjöra hana fullkomnari en hún er. Líka er }?að ekki skírnin , 
sem þarf staðfestingar við, heldr barnið. — Barnið tekr ekki 
heldr upp á sig með fermingunni skyldur, sem ekki hvíldu á 
því áðr en það fermdist. Hér er um engar sérstakar skyldur 
að rœða, sem kristinn maðr ætti að geta komizt hjá með því 
ekki að láta ferma sig. Fermdr maðr hefir engar aðrar skyld- 
ur en hver annar kristinnn maðr ; því í sama skilningi sem 
hin líkamlega lífsskylda hvílir á barninu, hvílir hin andlega 
lífsskylda á hinu skírða barni. Barnið fœðist til þess að lifa. 
Barnið skírist til þess að lifa andlega. — þá er fermingin ekki 
heldr að eins athöfnin, sem fram fer í kirkjunni, heldr er hún 
öll sú starfsemi kirkjunnar, sem miðar til þess að staðfesta 
barnið í skírnarnáðinni í samfélaginu við guð. 

(Meira.) 


Bœkr gefnar bókasafni ísl. kirkjufélagsins. 


a, frá lir. Suraarliða SnmarliðasyDÍ : Paulsen: Naturkræfterne 1— 
III, Khavn 1874 , 77 , 70 Luetken: Opfindelsernes Bog I—VII, Khavn 
1877 , 78 , 79 , 80 , 81 , 88. Stanley: Gjennem det mörke Fastland I—II, 
Kristjania 1878 . Spry: Korvetten (Jhallengers Kejse omkring' Jorden, 
Khavn 1879 . Johnston: Hverdagslivet.s Chemi, Khavn 18 B 3 , Harfwig: 
Gnderverdenen med dens Skatte og Vidundere, Khavn 1864. Tuxen; 
Stjerneverdenen, Khavn 1872 . Bakewell: Vort AarhundredeS mærke- 
figste Opfindelser, Khavn 1859 . Thornam: Almjndeligt Sundhedsleksi- 



208 


kon, Khavn 1882. Hals: Folkeligt Alaanedsskrift helliget Homðopathi- 
en I—IV árg 1874-77 (án titilblaðs). Raspail: Huslægen, Khavn 1817. 
White: The Great Controversy between Satan and Christ, Battle Creek, 
Mioh. 1888. Z-;chokke: Husandagtsbog, Khavn 1857. Eiriksson: Kunne 
vi eiske Næsten som os selv‘7 Khavn 1870. Eibe: Kursus paa 100 Timer 
i Engelsk, Khavn 1883. Arrhenius: Jordbruklaerans Hufwudgrunder, 
Stockholm 1870. liowel: Breve fra Helvede, Khavn 187L. Aasen: 
Norske Ordsprog, Kristjania L8')5. Löberg: Norges Fiskerier, Kristjan- 
ia L864. Jansou.' Fraa Hansketidi, Bergen 1875. Sigurðsson: Om Is- 
lands statsretslige Forhold. Khavn 1855. Ný félagsrit 27., 28. og29. ár 
Guðmundsson: ALþingistaðr hinn forni við Oxará, Khöfu 1878. Espól- 
ín: Tilraun skiijanlegrar útleggingar Opinberunarbókar Jóhannesar, 
Akreyri 1855. | Þessar bœkr allar frá hr Sumarliða eru enn í vörzlum 

séra Friðriks Bergmanns,) 

b, frá hr. Ólafi S. Þorgeirssyni, Wpeg: Hrói Höttr, Rvík 1900, óbd. 

c, frá hr. Snorra J. Reykjalín, Wpeg: Dominicale (Handbók presta), 
Hólum 1750. Gerhardi hugvekjur, Hólum 1753, og Hugvekjusálmar sr. 
Sigurðar Jónssonar, Hólum 1747—sambundið. 

d, frá húsfrú Hólmfríði Goodman, Tindastól, Assa.: Flokkabók, 
Hólum 1780. 

e, frá hr. Jónasi Húnfjörð, Tindastöl, Assa.: Hólmganga, Hólum 
1743. Eintal sálarinnar (eftir Arngrím Jónsson), Hólum 1651. Veg- 
leiðsla til talnalistarinnar (Olavius), Kh. 178 :. Fœðingarsálmar, Viðey 
1834. Landafrœði (Erslev), Rvík 1878. Baird: Afholdenheds-Selska- 
herues Historie i de Forenede Stater, Khavn 1841. 

f, frá hr. Sigurði J. Jóhannessyni, Wpeg: Píslarhugvekjur (Vigfúss 
Jóussonar), Kh. 1851. Versasafn án titilblaðs, frá Viðey. Viku-Sálma 
og Bœna-safn, Akreyri 1856. Zschokke: Husandagtsbog, Khavn 1857. 
Salmabók (miðbók 19. aldarinnar, 8. útg.), Rvík 1882. 

Beztu þökk fyrir allar þessar bókagjafir. 

Jón Bjarnason, 


Gjöf frá hr. Sumarliða Sumarliðasyni í skólasjóð $5.00. 


Hr fin A. BlönJal, 567 Elgin Ave., Winnipeg, er féhirðir „Sam. “ 


ilr. Magnús Pálsson , 305 Elgin Ave.. sendir ,,Sam.“ út. 


,EIMREIÐIN“, eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta timaritið á ís- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir. sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
Fæst hjá H. S. Bardal, J S. Bergmann o. fl. 


,,ÍSAFOLD“, ’.ang-mesta blaðið á Íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árið; kostar 
f Ameríku $1.50. Halldór S, Bardal, 557 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr 

,.VERF)I LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarril þeirra séra Jóns Helgasonar 
og Iiaralds Níelssonar í Reykjavik — til sölu f bókaverzlan Halldórs S. Bardal 
f Winnipeg og kostar 60 cts. 


,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrceðslu barna f sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kemr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj >ri séra Björn B Jónsson. Utg. G. B, Bjórnson. 


„SAMEINI VGIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. — u tgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
R ínólfr Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PRBNTSMIDJA LÖGBRRGS, — WINNIPKG, 


